


CAN NEWYDD, 
YN RHODDI HANES ; 
POSEI YR MARHWDEN, 
A O BLWYF BRADFORD, | 
: YN SWYDD HRNEFORIID, 
Y modd y darfu amcanu lladd ei Wraig, y ofed. o 


Hydref diweddaf, oherwydd na chai Bonio yl Bibl 


oedd eì wraig wedi benthyca oddiar Gymydoges, 
am nad oedd eanddi un ei hunan. 


ON 


Cenir ar y “Dôn Fechan.” 


Gu Am 





1 Unwaith eto mewn amynedd 
Galwa'i'r gwiwddoeth Gymry gweddaidd a 
Mae gen'i gan yn llawn dychryndod, 
Gwrandewch ar gyffes hanes hynod, 

Î 2 O Sir Henffordd daeth er dychryn 

|i Newydd tost sydd geni'n destyn, 

| O bentref Bradfford, hyn sy'n hyspys, 

i! Mae yno heddy” le galarus. 

| 9 Roedd gwr a'i enw Joseph Hardin, 
A chanddo wraig a phedwar plentyn, 
Hwn ddaeth i ddiwedd tra dychrynllyd 
Trwy rodio ffyrdd y magla' tanllyd 

4 Saer oedd ef wrth ei gelfyddyd, 
Gallasai gael bywioliaeth hyfryd, 


es 





2 


Ond ef a rodiai ffyrdd anwiredd, 
Sef llwybra” gwlad y rhineian dannedd 
5 Fe garai feddwdod a'i holl calon, 
Y tyngwyr ydoedd ei gyfeillion ; 
Fe 'mroes ìi ddigio Duw bendigaid, 
Nes llwyr ddinystrio ei gorph a'i enaid. 


6O ddydd i i ddydd fe fyddai'n feddw, 
Er gwel'd ei blant mewn adfyd chwerw ; 
Cynghorion dwys ei wraig ni phrisia, 
Na dagrau 'i blant na'u dirfawr eisia'. 
7 Ni feidda'i briod mo'i gynghori, 
Gan mor greulon oedd ef iddi; 
Y plant a aethant Ìawer noswaith 
1 maes o'r tŷ rhag cael marwolaeth, 
8 O mor drymed g8dd ei chalon, 
Pwy byth all ddiznad ei thrallodion ? 
O nos i nos yn byw.mewn ofuau, 
Mae'r gwr a fwrdd-dra'i phlant a hithau. 
9 Yntau bonia'i ddillad hyfryd, 
A'i ddodrefn gwychion werthai hefyd, 
Gan fyn'd yn maen yn ffyrdd y diafol, 
At ffyrnig dfau y gwae trag' wyddol! 
10 Fe werthai. wely, pwy na wylai? 
O dan ei anwyl wraig ac yntau, [dod 
A gwarío.rhain mewn llwybrau meddw- 
Sy'i n arwain myrdd i' i'r pwll diwaelod! 


11 'Roedd ei wraig a'i blant mor noethlyd 
Fel nad oedd ganddynt, crys newid; 
Mewn bwthyn'g cwaelheb gael ymgeledd 
O waith ei flys. 'a'i ddi'wg oeredd! 


12 A'i wraig synwyrol, ddoniol ddynes 
Fenthyciodd Fibl'ei chym! doges, 

















3 


I ddarllen gair ei Phrynwr gwiwlan, 
Am nad oedd ganddi'r un ei hunan. 
19 Prydnawn y nawfed ddydd o Hydref, 
Y gwr ddoe'n feddw idd ei gartref; 

A'i blant a fa y diwrnod hwnw 
Heb gael dim bwyd a'u tad yn feddw 
14 Fe ddygai'r Bibl Sanctaidd gwiwlan 
O law ei hynod wraig ei hunan; 
Gan ddweud, mi fynaf hwn i'w bonio. 
Mae'n rhaid i mi gael swllt i'w gwario, 
15 A'rwraiga syrthiodd ar ei chluniau, 
Gan fegian arno'n hallt ei dagrau, [wyr, 
Ganddweud, Fynghwr, meddianwch syn- 
Gochelwch werthu gair yr Arglwydd, 
16 Yniau ddamnia ei enaid gwirion, 
A'i gorph, gan guro'i blant yn greulon, 
Ei anwyl wraiga ddwys felldithla, 
A'r Bibl santaidd rhwng ei freichia”, 
17 A'r wraig a ddygai'r Bibl oddiarno; 
Ac yntau'n dal i'w dwys labyddio; 
A'r plant a aethant holl dan wylo 
O: ffordd eu tad i rhyw le i ymguddio, 
18 Yna neidïai'r dyn anedwydd, 
At wddf ei wraig i'w tliagu'n ebrwydd, 
Aeth ar ei gluniau trist yw'r hanes 
Ar frest y fanol, ddoniol ddynes! 
19 A phan feddyliai'r dyn annuwiol. 
. Eifod e' wedi ei lladd yn farwol, 
O dan y grate ei'phen rhoes wedi'n, 
_ Er mwyn i'r tan-ei llosgi'n sydyn. 
20 Yna.acth a'r Bibl ganddo, 
Benthycodd swllt yn union arno; 








4 
Gwarïodd hwn mewn llwybrau meddwdod 
Sy'n arwain myrdd i'r pwll diwaelod! 
21 Pan ddaeth ychydig ati ei hunan, 
Yn wael eì gwedd hì giliodd allan. 
Gan ddweud, O dad y trag'wyddolfyd, 
I ti 'rwy'n diolch am fy mywyd, 
22 Ond Duw a biau achub bywyd, 
A thrwyddo ef y Wraig a safiwyd 
Er i'r filain geisio ei mhwrdro, 
Yr Arglwydd Ior a fyna ei safio, 
29 A'r gwra gysgodd ac a sobrodd,; 
Ac am y gwaith a wnaeth a gofiodd ; 
' I ffwrdd o'r dafarn aeth yn sydyn, 
O blith ei gwmp'ni fel gwallgofddyn. 
24 Dwys felldithio 'roedd a rhegu, | 
Gan ddweud, nid oes maddenant imi, 
| Newynu'mlant yn ddidrugaredd, 
Â lladd fy ngwraig yn fy oferedd, 
25 Echrysol a thrag'wyddol aflwydd 
A gafaum bonio gair yr Arglwydd; 
Gwyliwch! gwyliwch ! sobrwch feddwon, 
Dinystriais I fy enaid gwirion ! 
26 Yna'r aeth o olwg dynion, 
Gan dynu ei wallt a churo ei ddwyfron ; 
I allt o goed trwy demptiad satan, 
Ac wrthrhyw bren ymgroga ei hunau, 
27 Fel hyn mae meddwdod o'i hir ddilyn. 
Yn denu dyn i boen a dychryn ; 
O pwyna waedda, Sobrwydd, sobrwydd, 
A nerth i gadw deddfau'r Arglwydd. 
R. WILLIAMS, 


TM NN SN NWN YM GN VV WW f 
M. Price, Argraffydd, Merthyr, 5 


a rs 





